dw 


File 


EE 


T——_ -—  ——_— — ————— 


—_—_——_— — — — 





A 


LLYSFAM DDRWG 


Tua'r fonwent ar ddiwedydd 
Gwresog; es yn drom fy ngwedd, 
Gwelwn fachgen prudd yn plygu, 
Ac yn taclu blodau bedd. 
Pan ofynais iddo'r achos, 
“O,” 'bai yntau “ dyma'r p'am,” 
Gwn na ddwedwch wrth fy llysfam— 
Wylo'r wyf ar fedd fy mam. 


a, rhowch glust i'r mwya” 'mddifad 
A diberthyn yn y' wlad, 

Er yn nabod un fu unwaith 
Iddo'n hynaws dyner dad. 

Ô am rywun tyner galon z. 
Idd ei wrando'n dweyd pêlfam 

ian mae dydd a nos yngwylo^t 
Wylo hiraeth am ei fam. 









a 











2 





Diliau mel yw holl adgofion 
Llechant dan fy nwyfron i, 
Dringo'i glin i ddwyn ei chusan— 
Chwareu dan ei genau hi. 
Trymaf ing fy adgof hefyd, 
Duaf nos, a chwerwaf nam, 
Angeu oedd i'm rhoi'n ymddifad, 
Bedd i guddio f'anwyl fam, 





Gwaeth na'r golled hono eilwaith, 
Math olysfam gefaisit i 
. Tystia'i throfa, tystia'i thafod, . 
Nad fy mam fy hun oedd hi; 
Er y dwedai nhad dan wenu 
Byddai fel fy mam fy hun, 
Buasai'n well i minau druan 
Byth na'i chael fod heb yr un, 


Ces fy magu'n wych a moethus, 
Ac yn dyner nos a dydd, 
Gan yr hon a braidd arswydai 
I'r awelon gwrdd a'm grudd ; y 
Chydig wyddwn am goliedion, 
'Chydig ges o oddef. cam, 
“Ond 'rwy'n tybied nas gallaswn 
Golli mwy na cholli mam, 


'O! 'rwy'n cofio'n dda am dani, 
Ac mi wn y cofiwch chwi— 
Hono oedd, y deg angyles 
Beunydd a'm cueanai i. 
Mi wn adwaenoch llysfam hefyd, 
Hono i mi sy'n gwneud fath gam ; 
«O! pwy fuasai byth yn tybio 
Daeth hono'n lle fy mam. 








» 3 


Pan osodwyf yn fy adgof 
Wedd fy mam wrth arwedd hon, 
Gosod hafddydd teg i sefyll 
Ydyw'd ymyl nos ymron. 
O! fy nhad yn siwr a reibiwyd, 
Onide nis gwn paham 
Gall gofleidio'r fath gre'dures, 
Ond angyles oedd fy mam. 


Ac os ydwyf beth yn henach 
Na'i bachgenyn hi drachefn, 
A oes raid, drwy laid a llaca, 
Im' ei gario ar fy nghefn ? 
Ïe, cario'i holl ddireidi, 
Cario'i niwed, cario'i nam, 
Eto dyma fendith llysfam— 
Dyna'n wir yw colli mam. 


Cysur fod anwyl-dad genyf 
Ar y dechreu'r galon gai, 
Nawr e' deifl o hyd i'm danedd 
Mai myfi sydd ar y bai; 

Felly, truan diberthynas 
Wyf ynghanol nos a nam, 

O! mi gollais dad a chwbl 
Pan y collais £f” anwyl fam. 


Cas yw pob-peth lle bo'm llysfam, 
Cas yw'r aelwyd, cas yw'r llawr ; 
Cas, er pan mae hi'n ei llenwi, 
Yw ystol fy mam yn awr. 
Cas yw tyfiant hyd o'm cwmpas, 
Aethant oll yn ddrain a nam, 
Ond y blodau per a blenais 
Yma ar fedd fy auwyl fam! 








.« Obry'n ochr fy anwyl fam., 


Mo 





â “ 


Llai na digon yw fy ymborth, 
Llai na digon am fy nghefn, 
Ac 'rwy'n gorfod gwisgo'r dillad 

Droiswn heibio'n awr drachefn, 
A'r holl ysgol er pan gollais, 

F? anwyl fam sy'n cod i nìi, 
Yw gofalus 'nol a danfon 

Ei hanwylyd bychan hi. 


Boreu, canol-ddydd, diwedydd, 
Hwy bai'r aelwyd—finau'r cefn ; 
Yno hi ei mab gusana, 
Gan fy nhad caiff gus drachefn. 
'Trof fy mhen i guddio'm deigryn, 
Nid oes gusan byth i mi; 
Ond, pe buasai'm mam fy hunan, 
Gwn pwy gawsai 'i chusan hi. 


O ! am gartre' bach yn rhywle— 
Ar y mor neu ar y tir, 
Yn y tlot-dy clos ei furiau, 
.. Congl prentis plwyf yn wir ; 
"Rhywle lle na chaffer llysfam 
. Byth yn gwieud ei thref a'i thram, 
'“Ynte'm cartref. gwnewch ar unwaith 














